COFFADWRIAETH 


AM 
WELLLIANL POWLDDL, 
O'R 
4HEN GASTELL, PENYBONTAROGWR 
| YN SIR FORGANWG,. 

Yr hwn a hunodd yu yr Arglwydd, Awst, 1af 1899. 
|Yn 73. oed; wedi proffesu proffes deg droes fwy na 59 
mlynedd ; a chyflawni yn ddiwyd ac yn ffyddlon dros 39 
(mlynedd o hyny, ddyledswyddau blaenor yn y ganghen 
|honn o eglwys Crist ag sydd yn cyfarfod yn yn Y llenwchod, 
iewn cyssylltiad a'r Trefnyddion Calfinaidd, . 


&21. “Da,wâsda a ffyddlon: ii 
ur y chydig, mi ath: osodaf ar lawer, dôs 
wenydd dy Arglwydd, 


GAN DAFYDD THOMAS 
P.E N YBON a 


CASTELL-NEDD: ARGRAFFWD GAN F. FE 








MARWNAD. 


Mae galar gwilofain i'w glywed, 
Yn nyffryn yr esgyrn o hyd : 

Er pan cawd y codwm yn Eden 
'Cheir braidd ond y trallod o'r byd : 

Cael 'madael â'r ffryns o'r anwyla, 
A'r tadau mwyn tyner o'r tŷ: 

“Ball neb wneud y golled i fynu 
Ond Jesu 'r Eiriolwr sy fry. 

2 Ar foreu dydd Sadwrn, yn syden 
"Daeth newydd annedwydd ini: 
Gwaith madael a. Phowell hoff wiwlâm 
Bu'n achos mawr riddfan i mi. 
Ac hiraeth sydd etto'n fy "nghalon, 

A. minuau dan gymmaint o gôl, 


Rhag ofn n'adawodd e yma 









Y'r fintai un fantell yn ôl. 


S Gwr cynnes, ac addas ei brofiad 
Y ddwyn y pymdeithas ymlaen, 

A'i ysbryd yn friw yn wastadol, 

A'i enaid yn danbaid o dân. 


HE 'ngwinllaii êi Arglwydd yn ffyddlon, 


n porthi 'r mamogiaid a'r ŵyn, 


| PBle cair, yn yr eglwys, ei debyg, 


Mor gyflawn ei ddawn i gŷd-ddwyn ? 


| 4 Cymmerodd y iau yn ei ieuenctid ; 
—. . Fe'i cariodd er gwynfyd a gwae ; 
_ Trwy edrych yn ddyfal ar Iesu 


“ Ca's nerthdl gynnorthwyi barhâu, 

Fe dd'wedai 'r munudau diweddaf, 
“Er cymmaint r'aberthau a ga'd, 

Un Iesu yn niwedd yr oesoedd, 
_A gyflawn foddlonodd y Tâd, 








3 


5 Ti eglwys Hên Gastell, gêst golled, 
Does undyn all ddwedyd ei faint ; 

Ac yntau ddiangodd o'th ganol, 
Rhagorol, anfeidrol ei fraint, 

I blith y fâth dyrfa 'does darfod 
Adnabod Duw hynod ei hun, 

Lle nid oes na gwewyr, na gofid 


Na. blinfyd, na bloeddiau 'rhai blin. 


6 O cymmer di genad fy enaid 
Ar adain i hedeg i'r lan, 
A. gofyn i POwELL sydd yno, 
Oes groeso i'r truan a'r gwân ? 
Tebygwn, y clywn yr attebiad 
Yn seinio trwy gyrrau'r holl wlâd, 
“Fe olchir, fe wysgir, fe gannir 
Credynwŷr, trwy rinwedd y gwaed”. 
7 Ffarweli ti WILLIAM, mi wela' 
Nad elli gŷd-deimlo â ni nawr; 
Mae'n dda i nì feddwl am Iesu, 
Pen llywydd y nefoedd a'r llawr. 
Fe rows ei addewid i ddywad,- 
O gariad, i'n canol fel gŵr. 
Ac felly-ni rown ein hymddyried 
Mai 'fe ydyw'n tarian a'n tŵr, 
8 ”A. nertli gaffo Alis, wraig ffyddlon, ” 
” I dewi, fel Aaron o hŷd, 
”A bod, gydâ JoB amyneddgar 

















Yn ddiolchgar trwy'r tywydd y gŷd ; ' - 


"I ddwedyd ar g'oedd, gydâg EL, 
? Er colli o'm mhynwes ŵr llon, 

“Ewyllys yr Arglwydd a wnêler, 

” Bob tymor tuag attom o'r bron,” 









9 A gan ein bod ninnau, fel eglwys, 
Fel llong heb un llyw ar y môr, 
Gweddiwn am awel y'r ysbryd, 
A nerth: y mae digon yn stôr. 
Am gael etto flaenor fo'n gymmwys 
Fel Moses, ŵr mwyn ar y mâs, 
I arwain y teilu nês cyrhaedd 
I drefn Duw ryfedd ei ras. 


10 Ac etto yn yr ysgol sabothol 
Mae'r plant cyn eu gollwng i ma's, . 
Yn para' i ddisgwyl am glywed, 
Ei gynghor mor, beraidd ei flâs: 
Yn methi iawn gofio 'i ymadawiad 
A. chymmaint eu cariad a'u parch 
I'r gŵr a fuasai 'n eu cymhell 
I 'mofyn am noddfa, 'n yr Arch», 






































— ——_————— 


11 O frodyr, a serchog chwiorydd, 
Gwybyddwch mai'r Arglwydd sydd Dduw : 
Ei wyllys ddoeth nerthol gyflawnir, 
_ Heb gôll, ar y meirw a'r byw : 
'Ni chymmerth ond/i eiddo ei hunan, 
'^. Pan aeth â 'n brawd, W1LLIAM o'i gâr, 
__. Âm hynny gan adael eich tristwch 
“ _ Ymdrechwch yn ddewr dros y gwir. 
— 19 Os y'ch chwi am wybod ei oedran, 
| . Y cyfan yw saith deg a thair: 
— Bu haner can mlynedd o hynny 
“  . Yn ffyddlon ganlynwr Mab Mair: 
.. Y cyntaf o Awst y gorphennodd 
—. Gael bod gydâ'r Llywydd gerllaw, 
. A deunaw can mlynedd oedd oedran 
' Ein Harglwydd, ac ugain a naw. 


— Argraffwyd gan F, Fac6, Castell-Nedd, /. 


7) ; 
2 “el ; A Dat1 g^ 









